HOLY ROSARY ACADEMY 
LAUNCHES INTO THE 
SCHOOL YEAR 2024-2025 


BY: KEENE MAVERHIC CABALHIN 


O. the 22nd day of July 2024, the Holy Rosary Academy officially 
starts the school year 2024-2025 and commences the opening ceremony at 
Holy Rosary Academy Public Plaza. Students gather at the newly remodeled 
ground for a short orientation and introduction among the staff of the school. 


A new senior high school student, Atasha Hersano says about her first day, 
“Tam excited, especially because there are new fellow students, and also because 
I’ve moved on to being a grade-11 student. It means more opportunities and 
activities. But all I can say is that, itis exciting and nerve-racking at the same time.” 


Another new Senior High School student, Vince Magallanes 
says that he is anxious and nervous on the first day of school. 


Students, as well as the school, continue to adjust in this new beginning. 


HARSING=R 


B4: hra_hinunangan@yahoo.com EJ: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


| 


Su 
NN 


OCTOBER 00, 2024 
THE OFFICIAL PUBLICATION 
VOLUME: 27 ISSUE NO: 1 


B4: hra_hinunangan@yahoo.com 


“Is Holy Rosary Academy Up 
For A New Era?” 


Ei: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


BY JEREMY MOBO 


Hay Rosary Academy of Hinunangan Inc., has a new school director! 
Introducing Fr. Jan Chris Szar V. Tilaon, a teacher of Theology, Psychology 
and Physiology and a man called by God to serve Christ 


He has no plans to be- 
come the school direc- 
tor that he is today, but 
he states that “it was all 
God's will for him”. He 
possesses traits that he’s 
confident with, such as 
having, “diligence, dedi- 
cation and many special 
skills.” Though he feels 
“nervous and dehum- 
bled” becoming the new- 
ly elected school director, 
he declares that he is very 
much capable of handling 
and will do his best to 
make Holy Rosary Acad- 
emy the best it can be. 


When asked about his 
plans for the following 
years about guiding this 
school, he states that 
his plan is to “continue 
the legacy of his past 
predecessors, next is cre- 
ating improvements for 
this school, then to edify 
the spiritual form of all 
the students and faculty 
members, and lastly to 
continuethe Holy Rosary 
Academy family of 
love.” According to 
him, six years from 
now he will still have 
the love for knowledge, 


more progressive 

development for theschool 
and continue educating 
the souls of our dear rosar- 
ians. Holy Rosary Acade- 
my of Hinunangan Inc. is 
now entrusted to a leader 
who possesses a profound 
thirst for wisdom and a 
deep commitment to serv- 
ing God. With a clear vi- 
sion and unwavering ded- 
ication, he is determined 
to elevate the institution 
and restore the glory 
of Holy Rosary Acade- 
my to its rightful place. 


NUTRITION 
MONTH FINALLY 
RETURNS! 


O. July 31, 2024, 


the Rosarians 
celebrated again the 
Nutrition-Month 
Culmination at the 
Holy Rosary Academy 
gymnasium after years 
of being unable to 
commemorate it due to 
the COVID-19 
pandemic and school 
calendar 
disarrangements. 

The students participate 
in Zumba dances, parlor 
games, poster making 
contest, cooking 
contest, and more, to 
express the power of 
having a healthy 
lifestyle and to 
showcase their own 
talents. The winners 

of each contest receive 
certificates as a 
recognition for their 
participation. 


OCTOBER 00, 2024 
THE OFFICIAL PUBLICATION 
VOLUME: 27 ISSUE NO: 1 


B4: hra_hinunangan@yahoo.com 


In spite of many activities, the 
“agri-fair” (market type), as part 
of the usual Nutrition-Month 
celebration was not included 
this time. Glaiza Valerie Ga- 
bor, a STEM student says about 
the culmination, “It is an in- 
spiring day that motivated 
me to focus more on makin 
healthier choices in my daily life. 


Students and teachers look 
forward to more nutritional 
activities and healthy improve- 


ments in personal lifestyles. 


by 


BUWAN NG WIKA: 
IPINAGDIWANG NG 
HRA 

NI ZIA FEJI 


Noon: Biyernes, 


ika-30 ng Agosto 2024, 
opisyal na 
ipinagdiwang ang 
Buwan ng Wika na 
may temang "Filipino: 
Wikang Mapagpalaya.' 
Sinimulan ang 
kulminasyon sa 
pamamagitan ng isang 
parada na naganap 
bandang 7:15 ng 
umaga, sa pangunguna 
ng HRA Deep Blue 
Marching Band. 


' 


E}: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


PTA: UNANG HOMEROOM MEETING 
AT GENERAL ASSEMBLY 


M apo: ang Home- 


room Meeting, sinundan 
ito ng General Assem- 
bly na ginanap sa gym- 
nasium ng paaralan sa 
ganap na ika-3:00 ng 
hapon. Dito, nagtipon 
ang mga magulang upa- 
ng maghalal ng mga 
bagong opisyales ng 
PTA. Muling itinalaga 


si G. Ramil O. Capor bil- 
ang presidente ng PTA. 
Kasunod nito, tinalakay 
nila ang mga proyekto ng 
organisasyon, kabilang ang 
pagkukumpuni ng ilang 
silid-aralan at pagbibigay 
ng pinansyal na suporta sa 
Deep Blue Marching Band. 
Natapos ang pagpupulong 
sa isang talumpati mula 


NI ZIA FEJI 


sa punong-guro, si G. Ni- 
jebern M. Ochabillo, at 
sa pagpapakilala ng mga 
guro sa bawat baitang. 


Mula Elementarya 
hanggang Senior High 
school. Sinundan ito 
ng pagkuha ng mga 
litrato ng iba't ibang 
organisasyon, kabilang 
ang mga guro, SSLG 
Officers, at Filipino 
Club Officers. 
Pagkatapos nito, 
nagsagawa ng 
kani-kaniyang 
aktibidad ang bawat 
departamento. 
Pagsapit ng 1:15 ng 
hapon, nagtipon ang 
lahat ng mag-aaral 
mula sa Elementarya 
hanggang Senior High 
School sa loob ng 
Gymnasium ng Holy 
Rosary Academy of 
Hinunangan, Inc. 


Mababakas ang kanilang 
paghahanda sa 
kulminasyon sa kanilang 
iba't ibang kasuotang 
pinoy. Bago magsimula 
ang programa, nagbigay 
muna mula Elementarya 
hanggang Senior High 
school. Sinundan ito ng 
pagkuha ng mga litrato 
ng iba't ibang 
organisasyon, kabilang 
ang mga guro, SSLG 
Officers, at Filipino Club 
Officers. Pagkatapos nito, 
nagsagawa ng kani- 
kaniyang aktibidad ang 
bawat departamento. ng 
doxology ang “Dance 
Troupe,” na sinundan ng 
pag-awit ng 
Pambansang Awit at ng 


Southern Leyte Hymn. 
Ibinigay ni Bb. Marilou 
Papa, Punong Guro at 
tagapagpayo, ang 
pambungad na mensahe 
na agad na sinundan ng 
Unity Dance mula sa 
piling mga mag-aaral ng 
HRA. Binahagi naman 
ng mga tagapagdaloy ang 
layunin ng 
peer ene na siyang 
nakatuon sa 
pagpapalaganap ng. 
ahalagahan ng sariling 
wika. Sunod nito ang 
pagpapakiala sa mga 
urado: si Gng. Aieza 
Marie Tanipez, SHS 
Department Coordinator, 
si G. ba ebern 
Ochabillo, Punong Guro 
ng Paaralan, at ang 
Punong Hurado, si G. 
Dhandel John T. Vacal, 
isang dating Disc Jockey, 
miyembro ng Catholic 
Charismatic 


OCTOBER 00, 2024 
THE OFFICIAL PUBLICATION 
VOLUME: 27 ISSUE NO: 1 


THE 


B4: hra_hinunangan@yahoo.com 


Choir, Choreographer, mananayaw, Freelance 
Make-up Artist, Wedding Planner, at Coordinator. 

Matagumpay na naisagawa ang kulminasyon 
at lahat ay nagpakita nang kanilang taglay na ka- 
husayan sa mga pagtatanghal. Damang-dama ang 
diwa ng nasyonalismo dahil sa mga ipinakitang 
talento ng mga mag-aaral. Sa labanan ng katutu- 
bong sayaw sa elementarya, nilahukan ito ng mga 
mag-aaral mula sa ika-1, ika-2, at ika-3 baitang, 
at nagwagi ang ikatlong baitang. Pagkatapos 
nito, isang mag-aaral mula sa ika-1 baitang ang 
nag-alay ng tulang “Ang Pipit” ni Levi Celerio. 
Sunod na itinanghal ng mga mag-aaral mula sa 
ika-4, ika-5, at ika-6 na baitang ang “Sayawit,” 
kung saan nangibabaw ang ika-5 na baitang. 


Sa paligsahan ng pag-awit ng Kundiman mula 
sa baitang 7 hanggang 10 sa Junior High School, 
nangibabaw ang ika-7 baitang sa kanyang pag-aw- 
it ng “Anak” ni Freddie Aguilar. Nakamit naman 
ng St. John ang unang parangal sa paligsahan ng 
Interpretatibong Sayaw laban sa lahat ng seksyon 
ng ika-7 baitang. Nagtagumpay ang St. Anthony 
sa kompetisyon ng katutubong sayaw laban sa 
lahat ng seksyon ng ika-8 baitang. Mula sa tat- 


ta HARBINGER 


Ei: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


long seksyon ng ika-9 na baitang, ang St. Martin ang 
nagkamit ng panalo sa Etnikong Sayaw. Nangibabaw 
naman ang St. Paul sa Tagisan ng Sabayang Pag- 
bigkas laban sa iba pang seksyon ng ika-10 baitang. 
Nagwagi si Kristine Jane Abrea mula ika-11 
baitang sa Spoken Word Poetry laban sa pambato ng 
ika-12 baitang. Sa paligsahan ng pag-awit ng Kundi- 
man pangdalawahan, muling nagwagi ang ika-11 bai- 
tang, na kinabibilangan nina Lea Isabel Piamonte at 
Jan Russell Anguilid. Sa paligsahan ng Hugot Lines, 
nagwagi ang ika-12 baitang laban sa ika-11 baitang. 
Nakatanggap din ng espesyal na pagkilala 

ang seksyon na St. Thomas mula sa departamento 
ng Senior High School, habang ang seksyon na St. 
Anthony naman ang nakatanggap nito mula sa depar- 
tamento ng Junior High School bilang may pinaka- 
malinis na silid-aralan, isang pagkilalang inorganisa 
ng Supreme Student Learner Government (SSLG). 
Sa pagtatapos ng kulminasyon, nagbigay ng pang- 
wakas na mensahe si G. Alexzel Duyaguit, na sinun- 
dan ng pasasalamat mula sa mga tagapagdaloy na sina 
Jasmine Suello at Jeremy John Mobo. Winakasan ang 
programa sa pag-awit ng Himno ng Institusyon, na 
opisyal nanagtapos sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. 


CLASH OF 
FACTION BEGINS! 


BY KEENE CABALHIN 


Tre meeting for 
each faction of Holy 
Rosary Academy takes 
place on September 


18, 2024. Students and 
teachers from differ- 
ent factions gather in 
separate locations for 
the nomination of of- 
ficers and announce- 
ment of activities. 
The Elite Wizards gath- 
er at the HRA gymnasi- 
um, while the Fearless 
Hunters and defending 
champions, Mighty 
Warriors, split the plaza 


with the Hunters occu- 
pying on the left side and 
the Warriors on the right. 
Clarisse Abanador, a 
Grade 12 student is 
nominated as the Hunt- 
ers’ official president, 
while Walter Geo Gui- 
bone remains being the 
president for the War- 
riors’ as he was last year. 
Lastly, Clowey Deluta 
was nominated presi- 


dent for the Wizards. 
Fach faction begins and 
continues to prepare for 
the awaited loyalty days. 


OCTOBER 00, 2024 
THE OFFICIAL PUBLICATION 
VOLUME: 27 ISSUE NO: 1 


THE 


ua HARBINGER 


D4: hra_hinunangan@yahoo.com Ei: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


BFP-HINUNANGAN: NAGTURO NG PAGGAMIT NG FIRE 


EXTINGUISHER SA HRA SENIOR HIGH SCHOOL 


Å naw ng Lunes, ika-19 
ng Agosto 2024, bumisita 
ang Bureau of Fire Protec- 
tion-Hinunangan, Southern 
Leyte sa Holy Rosary Acad- 
emy of Hinunanagan, Inc. - 
Senior High School upang 
magbigay ng mahalagang 
kaalaman sa mga mag- 
aaral. Ang kanilang pagbis- 
ita ay naglalaman ng isang 
maikling pagsasalaysay at 
pagsasanay sa tamang pag- 
gamit ng fire extinguisher. 
Sa kanilang pagtuturo, 
inilahad ng BFP ang es- 
tratehiya at pamamaraan na 
makatutulong sa mga mag- 


| per ng Agosto 2024, Bi- 
yernes, sa Gymnasium ng Holy 
Rosary Academy of Hinunangan, 
Inc., alas tres ng hapon, ginanap 
ang Annual Spirit Mass. Ang misa 
ay dinaluhan ng 969 na estudy- 
ante mula sa Elementarya, Junior 
High, at Senior High School, pati 
na rin ang mga guro, kawani ng 
paaralan, at ilang mga magulang. 
Ang misa ay pinamunuan ni 
Most Reverend Precioso D. Can- 


aaral na madaling matandaan 
ang paggamit ng fire extin- 
guisher. Itinuro nila ang acro- 
nym na “TPASS,” na nangan- 
gahulugang Twist, Pull, Aim, 
Squeeze, at Sweep—isang 
simpleng gabay sa wastong 
paggamit nito. Ibinahagi rin 
nila ang acronym na “ABC,” 
na tumutukoy sa Ash, Boil, at 
Circuit, upang ipaliwanag ang 
mga uri ng sunog na maaaring 
gamitan ng fire extinguisher. 


NI ZIA FEJI 


paggamit ng fire extinguisher, na 
nagpatibay sa kanilang kasanayan 
at kumpiyansa sa pagharap 
sa mga sitwasyon ng sunog. 
Ang mga aktibidad na ito ay 
isang mahalagang hakbang sa 
pagpapalawak ng kaalaman ng 
mga mag-aaral sa kaligtasan la- 
ban sa sunog. Taos-pusong nag- 
papasalamat ang paaralan sa 
Bureau of Fire Protection para 
sa kanilang oras at dedikasyon 
sa pagtuturo sa mga mag-aaral. 


Bago magtapos ay 
may naganap na pagsasanay, 
nagkaroon ng pagkakataon 
ang ilang mga mag-aaral na 
magsagawa ng hands-on na 


tillas, SDB, DD., presidente ng paaralan 
at obispo ng diyosesis ng Maasin, kasa- 
ma si Reverend Father Jan Chris Czar 
V. Tilaon, ang direktor ng paaralan. 
Layunin ng misa ang pagpapahayag ng 
pasasalamat at panalangin para sa ba- 
gong taon ng pag-aaral, kasama ang pag- 
papakilala sa mga bagong itinalagang 
opisyal ng Parents and Teachers Associ- 
ation (PTA). Sa pagtatapos ng misa, ang 
mga bagong opisyales ng PTA ay formal 
na nanumpa sa kanilang mga tungkulin. 
Sa panghuli ay nagbigay ng mensahe si 
Fr. Precioso D. Cantillias na nagbigay-di- 
in sa kahalagahan ng pagkakaisa at pag- 


ISINAGAWA: ANNUAL SPIRIT MASS AT PAGKILALA SA BAGONG 


NI ZIA FEJI 
ang nagkaroon ng “group picture.” Ang 
Annual Spirit Mass ay nagbigay inspi- 
rasyon at lakas ng loob sa lahat ng dum- 
alo upang harapin ang mga hamon ng 
taon na may pag-asa at determinasyon. 
Sa bagong simula, umaasa ang lahat 
na magdadala ito ng mga positibong 
pagbabago at tagumpay para sa Holy 
Rosary Academy of Hinunangan, Inc. 


tutulungan ng bawat isa sa pag-abot ng o, 


tagumpay sa bagong taon ng pag-aaral at it 


OCTOBER 00, 2024 
H EWS THE OFFICIAL PUBLICATION 
VOLUME: 27 ISSUE NO: 1 


THE 


“14 HARBINGER 


D4: hra_hinunangan@yahoo.com E}: facebook.com/HRAofHinuangan. inc 


GINANAP ANG UNANG BUWANANG 
PAGSUSULIT NG HRA NI ZIA FEJI 


Ane unang buwanang pagsusulit ay isinagawa at tumagal ng dalawang araw, 
mulaika-16 ng Agosto hanggang ika-17 ng taong 2024. Ginanap ito sa depar- 
tamento ng Elementarya, Junior High, at Senior High School. Sa Junior High 
School, ang ika-7 at ika-8 baitang ay nagkaroon ng pagsusulit sa umaga, kung 
saan ang kanilang unang sinagutan ay mga asignaturang Filipino, Agham, 
s Araling Panlipunan, MAPEH (Music, Arts, Physical Education, at Health), at 
Computer. Samantalang ang ika-9 at ika-10 baitang, na pang-hapon, ay nagka- 
roon ng pagsusulit sa mga asignaturang Matematika, English, Technology and 
Livelihood Education, Edukasyon sa Pagpapakatao, at Religion. Sa ikalawang 
araw, ang mga asignaturang pang-umaga at pang-hapon ay ipinagpalit lamang. 


Sa Senior High School, ang ika-11 baitang ay nagkaroon ng pagsusulit sa hapon, kung saan ang mga asignatu- 
ra nila sa unang araw ay Oral Communication, General Mathematics, Personal Development, at Physical Ed- 
ucation. Sa ikalawang araw naman, ang mga asignaturang isinagutan nila ay Earth Science, Komunikasyon 
at Pananaliksik, 21st Century Literature, at Empowerment Technology. Ang ika-12 baitang ay nagkaroon 
ng pagsusulit sa umaga, kung saan ang mga asignatura nila sa unang araw ay Introduction to Philosophy, 
USCP, Filipino, at Morality. Sa ikalawang araw, ang mga asignaturang sinagutan nila ay Practical Research 
2, English, at Physical Education. Ang kanilang mga pangunahing asignatura tulad ng General Biology, 
Physics, Chemistry, Pre- Calculus, at iba pa ay isinagawa bago at pagkatapos ng takdang araw ng pagsusulit. 


Bago ibigay ang papel sa pagsusulit, sinigurado ng mga guro na sinunod ng mga mag-aaral ang 
mga patakaran upang makakuha ng pagsusulit, tulad ng tamang gupit ng buhok para sa mga lalaki 
at pagsusuot ng kumpletong uniporme. Maraming mag-aaral ang nagpakita ng kanilang dedikasyon 
sa pag-aaral at naglapat ng kanilang natutunan sa mga pagsusulit. Mahigpit ring binantayan ng mga 
guro ang mga mag-aaral upang matiyak na walang estudyanteng gumawa ng hindi tamang gawain. 


Sa pangkalahatan, ang unang buwanang pagsusulit ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pag- 
sisikap at tamang preparasyon sa pag-aaral. Ang maayos na pagsasagawa nito ay hindi lamang su- 
musukat sa kaalaman ng mga estudyante kundi pati na rin sa kanilang disiplina at responsibilidad. 
Sa paglalapat ng mga patakaran at pagbibigay ng sapat na oras para sa pagsusulit, ang mga guro at 
mag-aaral ay nagtulong-tulong upang matiyak ang isang makabuluhang karanasan sa pag-aaral. Ang 
mga resulta ng pagsusulit ay magiging pundasyon para sa mga susunod na hakbang sa kanilang. 


